| YCHYDIG O 


BENNILIION 


A gyfansoddwyd er gwneud un cynnyg bychan 


i agor 


LLYGAID DEALL Y BOBL 


ag sydd a gallu ganddynt i 


î Ddewis Aelod ir Senedd, 





i 
. O Sir Aberteifi, hên Sir nhad a mam, 
Pa ham yr ysgwddwch chwi gymaint o gam ; 
Agorwch eich llygaid bob enaid o ddyn 
T ddeffro 'ch myfyrdod o'i hynod drwm hun ; 
A gwelwch gwir yw, yn rhywiog bob rhyw, 
Mae'ch achos eich hunain, yw Screchain tan Scriw 


2 


. O berfedd fywyllwch, os neidiwch i'r lan, 
I wneud yn galonog a rhywiog eich rhan ; ^> 














Er, nabod iawn allwedd sy'n datod pob trais, 
Â. gwaeddwch o'ch gwirfodd clyw'r nefo'dd eich llsi8; 
O ddynion paham, na roddwch un lam, 

Y waraidd wych werin,—amdaiffyn eich cam, 


a 


I ddewis iawn aelod i'r Senedd dewch, dewch, 
A brysiwch yn brysur mawr gysur a gewch; 
Pa bleser o'r bywyd am enyd yn grwn, 

Os gwerthir y breintiau am bethau 'r byd hwn ; 
De'wch byddwch heb ball i ddewis Dyu Carr, 
Un galon a'n gyfydd a llonydd i'r llall, 


4 


Pe rhoech, mewn gwirionedd i'r Senedd 'r un fryd, 
Holl dylwyth Gogerddan yn gyfan i gyd, 

Ni byddai gwybyddir na synwyr na swn 

Heb ddwrgi, 'scyfarnog, a llwynog, a chwn; 

A cheffyl a gwas, cot goch a chap glas 

A. chwipau, spardynau, a'r cyrnau swn cas, 


9 


Fe genfodd y Powell, wr tawel o'r tir ; 
Diswyddwch Pryse eto mae yno 'n rhy hir : 

Ni raid wrth waed honedd, dewiswch ddyn call, / 
Nid dewis rhyw olion o ddynion fo ddall ; 





Mae DavrEs ar gael, yn rhywiog wr hael. 
Gwyr drafod yn byrion y gwychion a'r gwael. 


6 


Gwaed bonedd, gwaed bonedd, pa beth yw o bwys ? 
Mae gwaed yn y gweithiwr ar fynydd Llancrwys, 
Mae hwn, bach ei enw'n byw'n hoyw iawn heb 
Ddwy geiniog a dimau o ddyled i neb ; 

A'r gweithiwr bob pryd sy'n cynnal y byd, 

Y gweithiwr yn mhob man yw'r cyfan ì gyd. 


7 


Y gweithiwr sydd eto yn twrio pob tir, 

Y gweithiwr yw'r mwynwr, y gloiwr yn glir, 
Trwy bob gweithiwr cywrain yn Mrydain yn 'mroi, 
Mae olwyn fawr helaeth bywioliaeth yn troi ; 
'Nawr weithwyr dewch chwi bydd llawer o fri, 
Gael gweithiwr i'r Seneddam ddim a gwn i. 


8 


Waeth Ceiliog glâs golau, na cheiliog glâs glâs, 
Na melyn na brithwyn, na cheiliog coch bras ; 
'Run mwya' i ddaioni os dâ fydd ei liw 

Yw'r mwyaf dymunol i holl ddynolryw ; 
Whish hw waeddai 'n hy, ar lawer sy' fry, 

Fel ceiliog y tywydd yn troi ar ben ty, 














4 


Mae llawer o ddynion rhy boethion mewn byd, 
Maellawer mor oered a'r eira o hyd: 
Dewiswch ddyn gwresog, fo bwyllog eì ben, 
Llawn synwyr i'r Senedd ddyn mwynedd, Amen; 
Nid dyn,roddo lais i gymro na sais, | 
A fyddo mor feddal am gynnal un trais, 

“18 
Trais, gornies, a rhagrith di-fendith o hyd, 
A'r trachwant:sy'n trechu cyÊawnder y byd ; 
O'r werin hardd weithgar pe safech ar draed, 
Fe fyddai'n bur fwynaidd y bonedd a'u gwaed ; 


Try'n rhyfedd y rhôd, pob peth i'r iawn nôd, 
. Y bonedd yn fonedd fel dylent hwy fod, . 


| DANIEL GLOFF. 
Llanwnnen; | ' . 


asur ygan. GWYFYN 


J, Davis, Argraphydd, Llandedr, 





